
REPUBLIKA NG PILIPINAS ) 

)S.S. 

SINUMPAANG SALAYSAY 


Ako, si JEFFERSON ACENA SORIANO, Pilipino, walang asawa, nasa 
wastong gulang, at may address sa No. 74, Sto. Rosario Street, Brgy. Holy 
Spirit, Quezon City, ay malayang nagsasaysay, pagkatapos manumpa ng 
naaayon sa. batas, na: 

1. Isang gabi noong Mayo 2017, mga ilea-8 ng gabi, ilang mga di- 
kilalang lalaki na armado ng mga baril at naka-suot ng pang-sibilyan 
ang dumating sa aking tirahan; 


2. Ako lamang at ang aking pinsan na si Jomar Tugad (“Jomar”) ang 
nasa baliay noong oras na iyon; 

3. Ang mga lalaki ay dumating salcay ng 2 van..na kulay gray, na sa 
aking pagkakaalam ay ginagamit ng pulis kapag nagsasagawa ng 
“tokhang operations” sa aming lugar; 


4. Pagkapasok nila sa aking baliay ay tinutukan nila ako ng baril habang 
tinatawag ang aking pangalan at ang pangalan ni Jomar; 

5. Tinanong nila kami kung nasaan si Atchay, isang kaibigan na madalas 
bumisita sa amin; 


6. Nang hindi namin sila maisagot ay hinawakan kami ni Jomar at 
pinagpapalo ng tabla sa ulo ng maraming beses habang patuloy na 
paulit-ulit na tinatanong; 


7. Pagkatapos ay sapilitan kaming pinasakay sa isa sa mga van; 

8. Sa loob ng van ay nakita ko sina Lyka, Salakab, at Jeffrey, aking mga 
kakilala, na unang naaresto sa amin; 


9. Dinala nila kaming lima sa Precinct 6 kung saan may halos 20 na 
kapulisan ang nag-hihintay; 



10. Sa Precinct 6, kaming lima ay patuloy na pinagpapalo lig tabla sa ulo 
kabang tinatanong pa rin tungkol kay Atchay, ngnnit wala sa amin ang 
makasagot; 

11. Sabi ng isang pnlis na lcapag itinuro namin. kung nasaan si Atchay ay 
bibigyan nila kami ng parte ng pabuya na matatanggap nila; 

12. Pagkatapos ay isa-isa kaming kiniman ng litrato; 

13. Dinala kami sa pang-apat na palapag o bubungan ng Precinct 6; 


14. Buong gabi learning tinorture ng mga pulis sa bubungan kung saan 
walang nakakakita sa amin; 


15. Kami ay pinagpasa-pasahan ng marami sa lcanila upang ma- 
sikmuraan; 

16. Hindi kami makatakas o makasigaw sapagkat may mga baril na 
nakatutok sa aming mga ulo; 


17. Ng kina-umagahan, kami ay ibinalik sa loob ng Precinct 6; 


18. Pinapirma kami sa isang dokumento na hindi pinabasa sa amin; 


19. Sinabi ng isang pulis na may lcaso na isinampa sa amin; 

20. Wala na alcong napagkaalaman tungkol sa lcaso na sinabing isinampa 
at wala din akong natanggap na kahit ano mang dokumento kaugnay 
sa nasabing kaso; 


21. Nang ako ay pinauwi, isang pulis na nagngangalang Vargas ang 
naghatid sa akin gamit ang sasalcyang pampulis; 


22. Sa alcing pagkaka-alam, wala alcong natanggap na kahit anong 
subpoena or pag-sugo mula sa kahit ano mang lcorte kaugnay sa. 
nasabing kasong inihain laban sa akin; 


23. Noong ilca-17 ng Hunyo 2017. ako at ang aking kaibigah na si 
Manuel Berbosa (“Manuel”) ay nakaupo sa isang sari-sari store sa 

intf*rcpLrci\7rvn tier Qtn pAcorm Qt • 




24. Napansin ko na may isang ‘di kilalang lalaki na nakatayo sa kabilang 
gilid ng kanto kung saan kami ay nakaupo; 

25. Bandang 10:30 ng gabi, nakita ko ang isang lalaking salcay ng 
motorsiklo at may baril sa lcanyang bnlsa na huminto sa tabi nung di- 
kilalang lalaki, upang may iabot sa kanya; 5: 


26. Sa pagbaba ng lalaki mula sa kanyang motor, ay bigla niyang itinutolc 
ang kanyang baril sa ulo ni Manuel at ito ay pinaputulcan; 

27. Isang metro lamang ang layo ramin sa taong bumaril at nakita ko ang 
agarang pagpatay at pagbagsak ni Manuel sa sahig; 


28. Agad akong napatayo sa gulat ng bigla na lang ako binaril sa kanang 
bahagi ng aking lalamunan, sa bandang ibaba ng aking panga; 


29. Matapos akong tamaan ng bala, sinubukan kong tumakbo palayo, 
subalit ako ay muling binaril sa kanang hita na siyang nagpabagsak sa 
akin; 

30. Dahil nakutuban ko na ako ay babarilin sa ulo, ipinasok ko ang aking 
ulo sa butas ng kanal; 

31. Ako ay nilapitan at muling binaril ng pangatlong beses sa lcaliwang 
bahagi ng aking lalamunan; 

32. Nagkunwari akong patay hanggang sa narinig kong lumisan ang 
motorsiklo; 


33. Hindi ako gumalaw hanggat may ilang tao na ang narinig kong 
pumapalibot sa akin; 

34. Dumating ang ambulansya at dinala ako sa ospital; 


35. Sa ospital, ang aking mga magulang ang tanging dumalaw sa akin, at 
walang kapulisan ang nag-imbestiga sa pangyayari; 

36. Nagpasya kami ng aking pamilya na umalis lcaagad ng ospital dahil 
sa talcot na mabalikan ako ng taong bumaril sa akino ng kanyang mga 
kasamahan; 



37. Bilang resulta ng pagtanggap ng dalawang bala sa akmg lalamunan, 
ako ay nawalan ng boses; 

38. Ikinakatakot ko na ako ay makita at mapatay ng bumaril sa akin at ng 
kanyang kasamahan, ngunit ako ay determinado na rnakamtan ang 
hustisya para sa ginawa nila sa akin at sa aking mga kakilala; 


39. Isinasagawa ko ang salaysay na ito upang patotohanan ang lahat ng 
nakasaad sa itaas at para sa anupamang lcadahilanang naaayon sa 
batas. 


BILANG KATUNAYAN NG LAHAT, ako ay lumalagda ngayong 
ilea- /L ng 2017, sa QwCw Qh _, Pilipinas. 


JEFFERS 




ACENA SORIANO 
agsasaysay 


SINUMPAAN AT NILAGDAAN sa harap ko ngayong ika- K ng 


2017, sa Quezon 


akin - 'ng nagsasaysay ang kanyang 1 IN na 

ipinagkaloob noong_, sa 


fhiVpwM , at ipinakita sa 


Doc. No. o 22} ; 
Page No. f? ; 


NOTARYO PUBLIKO 


JOSE AARONlVLpJoROS/i, JR. 
Commission No.NP-117 (2016-2017) 
Notary'Public for ©uezon City 
Valid until December 31,2017 
117 Alley 2, Road V, Project 6, Quezon City 
Attorney Roll No. 61770 '* 

TTRNo. 38640291/9/2017 Quezon City 
D3P No. 1061213 1/9/2017 Pasie Citv 


